Wodala mtundu umene Mulungu 
wawo ndi Yehova; ndi anthu amene 
anawasankha akhale cholowa chake. 


SALIMO 33:12 


PALI MFUNDO ZINAYI ZOFUNIKA KUZIMVETSETSA 
BWINO LOMWE: 


$e MULUNGU AMAKUKONDA. 


MULUNGU AKUFUNA KUTI MUKAKHALE NDI MOYO WOSATHA 
NDI IYE KUMWAMBA. 

Pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero, kuti anapatsa Mwana 
wake wobadwa yekha, kuti yense wakukhulupirira lye asatayike, koma 
akhale nao moyo wosatha. YOHANE 3:16 


MULUNGU AMAFUNA KUTI MUKHALE NDI MOYO WOKHUTIRITSA 
KOMANSO WATANTHAUZO. 

Siikudza mbala, koma kuti ikabe, ndi kupha, ndi kuononga. Ndadza Ine 
kuti akhale ndi moyo, ndi kukhala nao wochuluka. YOHANE 10:10 


KOMABE, ANTHU AMBIRI SAKHALA NDI MOYO WATANTHAUZO 
NDIPO SADZIWA ZA MOYO WOSATHA CHIFUKWA... 


MUNTHU NDI WOCHIMWA MWACHIBADWA. 
IZI ZINAMULEKANITSA NDI MULUNGU. 


TONSE NDIFE OCHIMWA. 
Pakuti onse anachimwa, naperewera pa ulemerero wa Mulungu; 
AROMA 3:23 


Pakuti mphotho yake ya uchimo ndi imfa... AROMA 6:23 
PALI MITUNDU IWIRI YA IMFA YOTCHULIDWA M'BAIBULO: 


“ IMFA MWAKUTHUPI 
Ndipo popeza kwaikikatu kwa anthu kufa kamodzi, ndipo atafa, 
chiweruziro; AHEBRI 9:27 


“ IMFA YAUZIMU KAPENA KULEKANIDWA KWAMUYAYA NDI MULUNGU 
Koma amantha, ndi osakhulupirira, ndi onyansa, ndi ambanda, ndi 
achigololo, ndi olambira mafano, ndi onse a mabodza, cholandira chao 
chidzakhala m'nyanja yotentha ndi moto ndi sulufure; ndiyo imfa yachiwiri. 
CHIVUMBULUTSO 21:8 


NGATI MUNTHU ALEKANITSIDWA NDI MULUNGU CHIFUKWA CHA 
UCHIMO WAKE, NDIYE NJIRA YOTHETSERA VUTOLI NDI YOTANI? 


NTHAWI ZAMBIRI TIMAGANIZIRA IZI NGATI NJIRA ZOTHETSERA: 
CHIPEMBEDZO, NTCHITO ZABWINO, MAKHALIDWE ABWINO 


KOMABE, PALI YANKHO LIMODZI LOKHA LOPEREKEDWA 
NDI MULUNGU. 


YESU KHRISTU NDIYE NJIRA 
YOKHAYO YOPITIRA KUMWAMBA. 


IZI NDI ZIMENE MULUNGU ANANENA. 
Yesu ananena naye, Ine ndine njira, ndi choonadi, ndi moyo. Palibe 
munthu adza kwa Atate, koma mwa Ine. YOHANE 14:6 


YESU KHRISTU ANALIPIRA KWATHUNTHU CHILANGO CHA 
MACHIMO ANU. 

Pakuti Khristunso adamva zowawa kamodzi, chifukwa cha machimo, 
wolungama m'malo mwa osalungama, kuti akatifikitse kwa Mulungu; 
wophedwatu m'thupi, koma wopatsidwa moyo mumzimu; 1 PETRO 3:18 


MULUNGU ALI NDI LONJEZO LA MOYO WOSATHA. 

Iye amene akhulupirira Mwanayo ali nao moyo wosatha; koma iye 
amene sakhulupirira Mwanayo sadzaona moyo, koma mkwiyo wa 
Mulungu ukhala pa iye. YOHANE 3:36 


KOMABE, KUNGODZIWA ZIMENE YESU KRISTU WATICHITIRA 
SIKOKWANIRA. 


TIYENERA KUIKA CHIKHULUPIRIRO 
CHATHU MWA AMBUYE YESU KHRISTU 
KUTI TIPULUMUTSIDWE. 


CHIPULUMUTSO CHATHU CHIMATHEKA NDI CHISOMO CHA 

MULUNGU KUDZERA MU CHIKHULUPIRIRO MWA YESU KHRISTU. 
Pakuti muli opulumutsidwa ndi chisomo chakuchita mwa chikhulupiriro, 
ndipo ichi chosachokera kwa inu: chili mphatso ya Mulungu; chosachokera 
kuntchito, kuti asadzitamandire munthu aliyense. AEFESO 2:8-9 


NENANI PEMPHERO ILI KWA MULUNGU MWACHIKHULUPIRIRO: 


AMBUYE YESU, ZIKOMO KWAMBIRI CHIFUKWA CHA CHIKONDI 
CHANU CHACHIKULU PA INE. NDIKUVOMEREZA KUTI NDINE 
WOCHIMWA NDIPO NDIKUPEMPHA CHIKHULULUKIRO. ZIKOMO 
PONDIFERA PAMTANDA KUTI MULIPIRE CHILANGO CHA MACHIMO 
ANGA. INE NDIKUKHULUPIRIRA KUUKA KWAKO KWA AKUFA. 
KUYAMBIRA TSOPANO, INE NDIKUDALIRA INU MONGA AMBUYE NDI 
MPULUMUTSI WANGA. NDIKULANDIRA MPHATSO YANU YA MOYO 
WOSATHA NDIPO NDIKUPEREKA MOYO WANGA KWA INU. 
NDITHANDIZENI KUSUNGA MALAMULO ANU, NDI KUTI NDIKHALE 
WOKONDWERETSA PAMASO PANU. AMENE. 


NGATI MUKHULUPILIRA MWA YESU KHRISTU, 
MUNAKUMANA NDI IZI: 


" MULI NDI MOYO WOSATHA NDI MULUNGU. 

Pakuti chifuniro cha Atate wanga ndi ichi, kuti yense wakuyang'ana 
Mwana, ndi kukhulupirira Iye, akhale nao moyo wosatha; ndipo Ine 
ndidzamuukitsa iye tsiku lomaliza. YOHANE 6:40 

" MACHIMO AKO ONSE AKHULULUKIDWA. 

(ZAKALE, ZAMAKONO, ZAMTSOGOLO) 

Amene anatilanditsa ife kuulamuliro wa mdima, natisunthitsa kutilowetsa 
mu ufumu wa Mwana wa chikondi chake; amene tili nao maomboledwe 
mwa lye, m'kukhululukidwa kwa zochimwa zathu; AKOLOSE 1:13-14 

" NDIWE CHOLENGEDWA CHATSOPANO PAMASO PA MULUNGU. 
ICHI NDI CHIYAMBI CHA MOYO WANU WATSOPANO. 

Chifukwa chake ngati munthu aliyense ali mwa Khristu ali wolengedwa 
watsopano; zinthu zakale zapita, taonani, zakhala zatsopano. 

2 AKORINTO 5:17 

" NDINU TSOPANO MWANA WA MULUNGU. 

Koma onse amene anamlandira lye, kwa iwo anapatsa mphamvu 
yakukhala ana a Mulungu, kwa iwotu, akukhulupirira dzina lake; 
YOHANE 1:12 


KUCHITA ZABWINO SI NJIRA YA CHIPULUMUTSO, 
KOMA UMBONI WA CHIPULUMUTSO CHATHU. 


Pakuti muli opulumutsidwa ndi chisomo chakuchita mwa chikhulupiriro, 
ndipo ichi chosachokera kwa inu: chili mphatso ya Mulungu; chosachokera 
kuntchito, kuti asadzitamandire munthu aliyense. AEFESO 2:8-9 


